WicipediA 


Hen Ffrangeg 


Ffurf hanesyddol gynharaf yr iaith Ffrangeg yw Hen Ffrangeg a 
siaredid yng ngogledd Ffrainc o'r 8g i'r 14g. 

Datblygodd Hen Ffrangeg o Ladin Ilafar , yr iaith a siaredid gan 
drigolion ar draws Ewrop yn sgil concwestau'r Ymerodraeth 
Rufeinig . Dylanwadwyd arni rh^rwfaint gan eirfa'r Aleg, iaith y 
Galiaid a drigasant yr ardal cyn dyfodiad y Rhufeiniaid, a'r 
Germaneg , iaith y Ffranciaid a ddaeth i ogledd Gâl yn y 5g. Erbyn y 
9g, roedd iaith y werin yn ddigon wahanol i'w hyst^nried yn iaith 
wahanol ar Ladin. Y testun hynaf yn Hen Ffrangeg ydy Llwon 
Strasbwrg (842), a ysgrifennwyd ^m Lladin Ganoloesol, Hen 
Ffrangeg neu Alaidd-Romáwns, ac Hen Uchel Almaeneg . 

Yn y 14g datblygodd Hen Ffrangeg yn Ffrangeg Canol, y ffurf ar yr iaith a siaredid yn ystod oes y Dadeni 
yn Ffrainc. 

Cyfeiriadau 

1. " Roman de la rose - Rhamant y rhosyn (https://www.llyfrgell.cymru/darganfod/oriel-ddigidol/llaw 

ysgrifau/yr-oesoedd-canol/roman-de-la-rose/) ", Llyfrgell Genedlaethol Cymru . Adalwyd ar 15 
Medi 2019. 


í.' ll cçra J,«4íc tií jîoír 

Ci'i lp|.'li-J:ni:<> li i a 

CII Liii íuiii-inirf ẃì :«jrf 

JlairnTTi- íh.'lfí- í.aji'i 


i.liir |pii '.-.rilfiriflii! 


lí irut: ir ii: 

iiL'n 

(\| Jt'sr q!M|r:7 

«iríUJiriiii^iB- 

li^fifiijirr ç'niÿ í r^ifl 

çniiiiil. ffni^icr 

‘4'Hf lltrffìiffrili tt lc 

!li JII ÌL'iiiC ■|ii‘ inriifrfi^rr 

l '-1 rnc h'.iiiL’B' ri|,-.| 

.1 iiivL.iiCüprrr hifii iipÿNinciP 


î^ini uchifir'ir ii ijArnnl 


11 AJiihur qui 

iî>ill# rirtrfcyiflT t'lie^ 

•:'l iLi líi iiiti |iÉ«- fHrffr RildUÍri 

_ Jii nurpij iiT 


Testun Hen Ffrangeg o lawysgrif Le 
Romant de la Rose sy'n dyddio o 
hanner olaf y 14g, a gedwir yn 
Llyfrgell Genedlaethol Cymru.t^l 


Wedi dod o "https://cy.wikipedia.org/w/index.php?title=Hen_Ffrangeg&oldid=8950147" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 15 Medi 2019, am 22:36. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike ; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 





















